WicipediA 

Fflemeg 


Iaith frodorol Fflandrys yw'r Fflemeg, tafodiaith o'r Iseldireg i rai, ond iaith ar wahân i lawer. Debyg iawn 
ydyw i Iseldireg ( Nederlands ). Mae hi'n rhan o'r teuluoedd ieithyddol Indo-Ewropeaidd. Mae'n perthyn i'r 
teulu ieithyddol Germanaidd fel Saesneg ac Almaeneg fodern. 

Mae Gogledd-ddwyrain Ffrainc (o gwmpas Dunkerque) tua'r ffin a Gwlad Belg hefyd yn rhan o Fflandrys 
ac o fan'ma y daeth y Ffleminiaid enwog o Dde Sir Benfro yn amser y Normaniaid. 

Roedd Fflemeg dan oruchafiaeth y Ffrangeg yn y ddwy wlad am ganrifoedd. Ers y 1950au mae mudiad i 
ailsefydlu'r iaith wedi llwyddo i'r fath raddau bod arwyddion uniaith Fflemeg erbyn hyn yn Vlanderen, a 
rhai dwyieithog ym Mrwsel ac mae hi'n iaith swyddogol drwy Wlad Belg i gyd. 



leithoedd Ffrainc 

leithoedd Celtaidd 

Llydaweg 

leithoedd Romáwns 

Arpitaneg, Catalaneg, Corseg, Ffrangeg, Langues d'o'i'l, Ligwreg, Ocsitaneg 

leithoedd Germanaidd 

Elsässisch, Fflemeg, Lothrìnger deitsch 

Unigynnau laith 

Basgeg 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Fflemeg&oldid=8485415" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 15 Mehefin 2019, am 12:21. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






